Okunfa Ifokanbale fun 
Musulumi Ododo 


I Yorùbá -Yoruba -U,,: 


Rafiu Adisa Bello 


2013 - 1434 


IslammHouse.... 


WN: n NI NE WN 


(yy Ji Awi) 


li Lsol sá; 


2013 - 1434 


IsladmhHouse.... 


Okunfa Ifokanbale fun Musulumi Ododo 


Ifokanbale je nkan ti gbogbo eniyan ti o wa laye yii nwa, 
yala eniti o je Musulumi ti o gba fun Olohun, ti o si Jupajuse 
sile fun Un, tabi keeferi ti o ko ti Olohun Oba re, ti o si se 
aimoore si I. Fosi eniti ko fe ifokanbale, koda ifokanbale ni 
ohun ti o ga julo ti eniyan maa nwa ni aye yii, bi o tise Je 
wipe ki eniyan Jere pelu ogba idera (Al-Janna) ni ohun ti o 


ga julo ti eniyan maa ngbero ki oun ri ni orun. 


Nigbati oro wa ri bayi, o ye ki a bi ara wa ni ibeere wipe: 
kinni o nse okunfa ifokanbale fun eniyan? 


Ni idahun si ibeere yii, e je ki a gbo oro Olohun Oba wa 
ninu Al-Our'aan. Olohun so wipe: (Je ki nso fun o, pelu 
iranti Olohun ni awon okan fi nbale) FỌ: 13,98 JI. 


Itumo iranti: 


Ohun ti a npe ni iranti ni ki eniyan jinna si igbagbera. 
Bakannaa o ntumo si itaji pelu okan si eni ti eniyan nranti 
re. 


Iranti Olohun- ti ola Re ga- je ise kan ti o tobi ti o si ni esan 
ti o po pupo. Olohun pa awon erun Re lase pe ki won maa 
ranti Oun, O si se ileri pe Oun yoo maa san won ni esan ti 
won ba se bee. 


Imam Ọurtubi- ki Olohun ke e- nigbati o nse alaye aaya yii 
(Nitorina, e ranti mi, Emi yoo si ranti yin) FỌ: 2, 1591, o so 
pe: "O wa ninu aaya yi pipani ni ase ati erenje mimu ase naa 
se, itumo sisan esan fun ni si tun wa nibe, nitori idi eyi ni 
Olohun se kanpa mo o" F'T'efseer Ọurtub: J. 


Pataki iranti Olohun: 


Ninu awon nkan ti yoo maa je ki a mo Pataki iranti Olohun 
ni awon koko ti a fe so yii: 


Alakoko: Iranti Olohun je emi fun awon ise rere, 
nigbakiigba ti ko ba si iranti Olohun nibi ise oloore kan, ise 
naa yoo da gege bii ara ti ko si emi nibe mo. Nitori idi eyi ni 
Olohun- mimo fun Un- fi se iranti Re ni ohun ti o gbodo wa 
nibi gbogbo ise oloore, dajudaju kosi ise oloore kan ayafi ki 
o je wipe iranti Olohun yoo Je majemu ti yoo fi dara, ti yoo 
si fi ni alaafia. 


Eleekeji: Gbogbo ise ti Olohun pase wipe ki Musulumi maa 
se, nitori iranti Re ni O fi pa a lase. Olohun- Oba ti O 
gbongbon- so wipe: (Atipe ki o maa gbe irun duro fun iranti 
MI) LỌ: 90,14:J. Ojise Olohun anabi Muhammad naa so 
wipe: "Olohun se yiyipo ile (kaaba), ati irin laarin oke Safa 
ati Marwa, ati jiju oko ni Mina (Jamaraat), lati maa gbe 
iranti Olohun duro" FAbu Daud (1888) 1. 


Eleeketa: Gbogbo ijosin patapata ni o ni majemu re, asiko 
re, o dara ki a se e ni awon asiko kan, o si je eewo ki a se e ni 
awon asiko miran, ayafi iranti Olohun nikan, eyi ti o je wipe 
gbogbo asiko ni Olohun pase wipe ki Musulumi se e. 


Imam Ibn RFetheer- ki Olohun ke e- se alaye aaya yii: (Awon 
eniti nranti Olohun ni iduro ati ni ijoko ati ni idubule won) 
LỌ: 3,191 J, leyinnaa o fi kun un pe: "Itumo eyi ni wipe: won 
nranti Re ni oru ati osan, ni ori ile ati ni orì omi, ti won ba 
wa ni irinajo ati ile, nigbati won ba roro ati nigbati won ba 
je alaini, nigbati aisan nse won ati nigbati won ni alaafia, ni 
koko ati ni gbangba, ni gbogbo isesi won" (fT'efseer ibn 
Fetheer 1. 


Eleekerin: Olohun se ni majemu pe ki Musulumi maa se 
iranti Oun ni opolopo ni gbogbo ibi ti O ti pase iranti, eyi ti 
o yato si gbogbo awon ise ijosin yoku. FLAt- Tesheel La 
Uluumit 'T'en2eel1. 


Eleekarun: Iranti Olohun je ilekun nla kan ti Olohun si sile 
laarin Re ati eru Re nigbakiigba ti eru Re ko ba ti ilekun naa 
pelu igbagbera. 


Eleekefa: Olohun- ti O ga julo- se aponle fun eru Re 
nigbati O nso wipe: "Emi yoo maa wa nibiti eru Mi ba gbe 
Mi si nibi ero re, Emi yoo si maa wa pelu re nigbakiigba ti o 
ba ranti MI, ti o ba ranti Emi Olohun ninu emi re, Emi naa 
yoo ranti re ninu emi MI, ti o ba ranti Emi Olohun ninu 
awon ijo kan, Emi naa yoo ranti re ninu ijo kan ti o loore ju 


ijo tire lo" EHadisi Ọudsi, Bukhari: (7405), Muslim: 
(2675) 1. 


Iranti Olohun je ise oloore ti o rorun pupo ni sise, ti kosi fa 
idiwo fun Musulumi nibi ise oojo re, kosi asiko ti eniyan ko 
le se e, nitoripe gbogbo asiko ni o ba a mu, esan ti o po pupo 
ni o si wa fu un bakannaa. Opolopo ninu awon omoleyin 
ojise Olohun (Saabe) ni won je olusowo nla, ti owo won 
gbooro, sugbon sibesibe eleyi ko di won lowo lati maa se 
iranti Olohun won ni gbogbo isesi won, (Awon eniyan ti 
won ko je ki tita rira di awon lowo iranti Olohun, ati lati ki 
irun, ati lati yo saka, won nberu ojo kan ti awon okan yoo 


maa yi sotun-sosi ninu re ati awon oju) FỌ: 24,37 1. 


Awon aaya Al- Qur'an ati Hadiisi ti o nso nipa Pataki 
iranti Olohun: 


(1) Oro Olohun ti o so pe: (Eyin ti e gbagbo ni ododo, e 
maa ranti Olohun ni iranti ti o po) FỌ: 39,41 J. 

(2) Oro Olohun ti o so pe: (Maa ranti Oluwa re ninu 
okan re niti ireranile ati iberu, ati ni ohun ti kii 
se ariwo ni owuro ati asaale, kì o si mase wa 
ninu awon olugbagbera) FỌ: 7,905 JI. 

(3) Oro Olohun- mimo fun Un- ti o so pe: (Atipe ki e 
mase da gege bi awon eniti won gbagbe Olohun 
ti Olohun si mu won gbagbe ara won, irufe 
awon yen ni obileje) FỌ: 59,19 1. 


(4) Olohun se iroyin awon ti won nranti Re, O si fun 
won ni iro ohun ti o pa ni ese sile fun won, 
bakannaa O so nipa awon ise oloore, O to won 
gege bi won ti se Pataki si, O wa fi iranti Re se 
eyi ti o ga julo ninu won nigbati O so wipe: (Ati 
awon ti o nranti Olohun ni opolopo (igba) ni 
okunrin ati ni obinrin, Olohun ti pese sile fun 
won aforiji ati esan ti o tobi) FỌ: 33,368 JI. 

(85) Ojise Olohun- ki ike ati ola Olohun maa ba a- so 
wipe: "Apejuwe eniti o nranti Oluwa re ati eniti 
kii ranti Oluwa re da gege bii apejuwe alaaye 
ati oku" FBukahri: (6407), Muslim: (779) 1. 

(6) Ojise Olohun so fun arakunrin kan ninu hadiisi 
miran wipe: "Mase je ki ahan re gbe nibi iranti 
Olohun" FAhmad, T'baraani J. 


Fi Musulumi se iranti Olohun pelu ahan re ni ipile nibi 
iranti, sugbon ti o ba se afikun lori iyen pelu okan re 
itumo iranti yoo pe ju ti alakoko yen lo, esan ti yoo si ri 
naa yoo po si, bakannaa ti o ba. gbe itumo iranti ti o nse 
ati titobi Olohun si okan re nigbati o nse iranti naa, ti o 
si se afomo ise oloore naa fun Olohun eleyi ni o fi pe 
julo, ti esan re yoo si fi tobi julo. A nbe Olohun ki O se 


wa ni eni ti yoo maa le ranti Re ni gbogbo igba. 


